samantalang ang kabila naman ay binubuto lamang ng 
mga bulaklak - ang Paraiso. 

Ang kundisyon ng mundo natin ngayon sa katotohanan 
ay isang paraan ng paghahanda para sa personalidad ng 
tao. Ang Diyos ay lumikha sa mundong ito bilang isang 
lugar ng pagsubok. Binigyan Niya ang tao ng sariling 
desisyon at Siya ay nagtatala ng kanyang mga iniisip, 
sinasabi o ginagawa. Sa mismong panahon na ito, ang 
bawat tao ay nagpapakita mula sa tala ng kanyang 
buhay, kung saang grupo siya higit na karapat-dapat 
- sa mga tinik ba o sa mga bulaklak. 

Halimbawa, kung ang isang tao ay aabuso sa iyo, 
guguluhin ka o hahamunin ka, mayroon kang dalawang 
paraan upang tumugon. Ang isa ay ang gumanti 
nang mata sa mata. Ito ay ang pinsalain sila tulad ng 
pamiminsala nila sa iyo sa pamamagitan ng pang- 
aabuso, panggugulo at pananakit. Kaya sa panahon 
na ikaw ay hinahamon ay gumaganti ka sa parehong 
paraan. 

Ang taong gumaganti sa ganitong paraan ay 
nagkakaroonngnegatibongugali. Nabubuo sakanyang 
sarili ang pag-ani ng mga tinik. Sa panghabang- 
panahong mundo ng ‘bukas’ matapos ang kamatayan, 
siya ay hahayo na may matinik na personalidad; siya 
ay mailalagay sa gubat ng mga tinik at mananatili sa 
buong buhay niya na namumuhi at nabibigo. 

Ang isa pang uri ng tao ay yaong tumutugon sa 
positibong paraan sa anumang negatibong kaganapan. 
Ang ibang tao ay mang-aabuso sa kanya, ngunit siya ay 
hindi mang-aabuso sa sinuman. Ang iba ay maaaring 
manggugulo sa kanya ngunit siya ay hindi manggugulo 
sa iba. Siya ay maaaring nasaktan ngunit siya ay hindi 
mananakit sa iba. Ang iba ay manghahamon sa kanya 
ngunit siya ay hindi manghahamon sa iba. 

Ito ay tao na namumuhay na tulad ng bulaklak na nasa 
kalagitnaan ng mga tinik. Natuklasan niya ang Diyos 
samantalang Siya ay hindi nakikita sa mundong ito at 
nabubuhay ng isang positibong buhay na nakasentro 
sa Diyos. Kinukuha niya ang bawat sitwasyon bilang 
pagkakataon upang magkamit ng higit na biyaya mula 


sa Diyos at bumuo sa kanyang sarili ng personalidad 
na tulad ng isang bulaklak. Kaya siya ay mabibigyan 
ng pagkakataon na tumira sa Hardin ng mga Bulaklak 
matapos ang kamatayan sa panghabang-panahon na 
mundo sa Paraiso. 

Paano Tayo Bubuo 
ng Mabulaklak na 

Personalidad? 

May dalawang pangunahing bahagi ang utak ng tao. 
Ang isa ay ang may malay na pag-iisip samantalang 
ay isa ay walang malay. Tuwinang pumapasok sa 
isip ng tao ang isang kaisipan ay pumapasok ito sa 
may malay na pag-iisip. Kalaunan, unti-unti, ito ay 
darating sa pag-iisip na walang malay. Ang walang 
malay na bahagi ng utak ay kung saan nananatili 
ang kaisipan nang permanente, kahit pa ito ay hindi 
naaabot ng may malay na bahagi ng pag-iisip ng tao. 
Sinumang nagnanais na magkaroon ng mabulaklak na 
personalidad ay marapat na pakilusin ang kanyang pag- 
iisip tuwinang siya ay may negatibong pag-iisip upang 
ito ay baguhin tungo sa isang positibong pag-iisip. Sa 
susunod na bahagi nito, kapag ang kaisipan na ito ay 
tumungo sa walang malay na pag-iisip, ito aynaitatago 
na isang kaisipan na positibo at hindi negatibo. 

Ang mga kalalakihan at kababaihan na nagtagumpay 
sa pagbuo ng ganoong personalidad ay makakatagpo 
na ang imbakan ng kanilang mga kamalayan ay isang 
imbakan ng mga positibong bagay Ito ay dalisay mula 
sa anumang uri ng negatibo. Ang mga positibong 
personalidad na tulad nito ang magkakamit ng Hardin 
ng mga Bulaklak sa panghabang-panahong mundo 
matapos ang kamatayan - ang Paraiso - na kung saan 
ay mananatili sa panghabang-buhay na kalagayan ng 
kaligayahan at tuwa. 







Ang Ideolohiya 
ng Buhay 

Ang tao ay pinanganak na likas na mapagtanong. 
Ito ang naghihiwalay sa kanya mula sa iba pang mga 
nilalang o bagay na may buhay Dahil siya ay may taglay 
na kakayanang mag-isip, hindi niya kayang pigilin ang 
kanyang sarili na magtanong tungkol sa mga pagkilos 
o kaganapan sa kanyang paligid. Siya ay nananatiling 
walang pahinga hanggang sa siya ay makatagpo ng 
rasyonal na sagot sa mga katanungan na may kinalaman 
sa Ideolohiya ng Buhay tulad ng: Sino ako?, Saan ako 
nanggaling?, Ano ang layunin sa aking pagkakalikha?, 
Bakit marami akong pagnanasa?, Ang buhay ba ay 
kinokontrol ng tadhana o sariling desisyon?, Bakit may 
pagdurusa sa mundo?, Totoo bang may Diyos? Paano 
ako maliligtas?, Bakit hindi ako nabubuhay para lang 
sa araw na ito? Ano ang mangyayari pagkatapos ng 
kamatayan?... Ang mga katanungan ay marami, ngunit 
ang sagot ay iisa lamang - ang isang pang-unawa na 
nakabatay sa katwiran sa pag-unawa sa dahilan ng tao 
ayon sa ideolohiya ng buhay 

Ayon sa Islamikong konsepto ng ideolohiya ng buhay, 
ang tao ay isang nilalang na naghahanap ng paglilibang. 
Marami siyang mga pagnanasa at naghahangad siya 
ng mundo na kung saan ay mapupunan niya ang 
kanyang mga pagnanasa. Ngunit walang sinuman ang 
magkakamit ng layuning ito. Lahat ay nakatakda na 
mamatay na hindi natutupad ang kagustuhang ito. 

Ang kanilang tadhana, sa kabilang-dako ay espesyal 
sa tao - walang sinumang nilalang ang nakikibahagi sa 
tadhana na ito. Tulad ng nalalaman, 
ang pisikal na mundo, ang 
Lahat ay mga ] 3 unc J 0 ] C) ilog, bituin, 

nakatakda na at ib a p a ay walang mga 
mamatay na hindi pagnanasa na anuman, at ito 

natutupad ang av na gliligtas sa kanila mula 
kagustuhang ito. sa p ro pi ema n g pagnanasa na 

hindi naisakatuparan. 


Bakit ganito ang masalimuot na kinahinatnan ng 
mga bagay? Ang dahilan nito ay ang tao ay walang 
limitasyon sa kanyang kakayanang intelektuwal ngunit 
ang kanyang pisikal na kakayanan ay limitado. Ang 
salungatan na ito sa kanyang panloob na kalikasan ang 
siyang problema. 

Ang Ideolohiya ng 

Buhay ng Tao 

Matapos ang matinding 
trabaho, ang tao Ang 

ay nagkakamit kasalukuyang 

ng maraming buhay ay kung 

kayamanan ngunit saan ang tao ay maaari 
mamamatay nang lamang magtanim at tayo 
hindi ganap na naman ay mag-aani sa 
napapakinabangan kabilang mundo. 

ito. Itinayo niya ang 
kanyang pinapangarap 
na bahay. Ngunit sa 
kasamaang-palad, sa pagpasok 
niya rito, nakakaramdam siya na hindi niya ito 
mapapakinabangan nang husto dahil sa kanyang 
limitasyon at kakulangan ng kakayanan. Anumang 
bagay na nakakamit niya ay may kapintasan din 
samantalang ang tao ay perpeksiyunista sa pag-iisip. 
Matapos na maranasan niya ang bawat bagong mithiin 
na matagal niyang hinangad ay hindi na niya ito gusto 
dahil matapos na makuha ito, ay mapagtatanto niya na 
ang pagkakamit na ito ay hindi rin perpekto. 

Ngunit may pag-asa pa sa sitwasyon na ito. Kung ang 
kalikasan ay may kakayanan na lumikha ng mundo na 
nagpapasaya sa pisikal na pangangailangan ng tao ay 
rasyonal lamang na ito ay magkaroon din ng kakayanan 
na lumikha ng mundo na pumupuno sa intelektuwal 
na pangangailangan nito. 

Kaya walang pangangailangan na ang tao ay masadlak 
sa pagkabigo. Ang kailangan lamang ng tao ay ang 
isabuhay ang dalawangpuntongplano sa kanyang buhay 
Ang isa ay nakaayon sa kanyang mga pangangailangan 


sa kasalukuyang mundo at ang isa naman ay ang 
pangangailangan niya sa mundo sa hinaharap. 

Kaya, ang matagumpay na buhay sa mundong ito ay 
nakaayon sa mga sumusunod na konsepto: na ang 
kasalukuyang buhay ay kung saan ang tao ay maaari 
lamang magtanim at tayo naman ay mag-aani sa 
kabilang mundo. Kung tayo ay magtatanim ng buto 
sa umaga sa pag-asa na mapapakinabangan natin 
ang bunga nito sa gabi, tayo ay tiyak na mabibigo. 
Ngunit kung tayo ay maghangad na mag-ani ng prutas 
isandaang taon mula ngayon, sa kabilang dako, ay hindi 
tayo makakakita ng kabiguan dahil ang kabiguan ay 
hindi hihigit pa sa isa pang katawagan sa pag-asa na 
nailagay sa maling lugar. Ang problema ng tao ay hindi 
nakasalalay sa kalikasan ng buhay bagkus ay nasa pag- 
unawa niya sa ideolohiya ng kanyang buhay Kung ang 
tao ay mamumuhay sa buhay na ito na umuunawa na 
siya ay nagtatanim ng mga buto sa buhay na ito at 
papakinabangan ang mga bunga nito sa Kabilang- 
buhay ay hindi siya magiging biktima ng pagkabigo. 

Mga Bulaklak at 

Tinik 

Ang limitadong mundo ngayon ay tulad ng isang gubat. 

May mga bulaklak at mga tinik sa 

mga ito. Sa panghabang- 

panahon na mundo Sinumang 

ng ‘bukas’, ang mga nagnanais 

bulaklak at tinik na magkaroon ng 

ay mahihiwalay mabulaklak na personalidad 

sa isat isa at aymarapat napakilusin ang 

ang isang kanyang pag-iisip tuwinang siya 

p anghab ang- ay may negatibong pag-iisip 

panahon na upangito aybaguhin tungo 

mundo ay sa isang positibongpag- 

malilikha na kung iisip. 

saan ang isang bahagi 

nito ay binubuo lamang 

ng mga tinik - ang Impiyerno, 


